Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXIV Blg. 16 
Setyembre 21, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Palakasin ang kilusang protesta laban 
sa korapsyon at rehimeng US-Arroyo 


Komiteng Tagapagpaganap-Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


inakulo ng isyung Jose Pidal ang usapin sa ko- 
Prize: ng Unang Pamilya sa kalagayang saklot 


ang buong papet na estado at bansa ng isyu sa 
pandarambong at talamak na korapsyon sa gubyerno 
at AFP. Pwede pang magsanga ang isyung ito at du- 
mugtong sa kaso ng suhulan sa IMPSA, Macapagal 


HA 


Ed AE ci 


eka) 


RA 
ta 
N 
ss 
Naa 


PORN 


' 
- 


Ang mga haharapin 
ni Arroyo bago ang 
PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


2004 


Ka Amado V. 
Hernandez 


Blvd., Piatco at iba pa, at sumambulat nang mas ma- 
laki pa, sukdulang maghiwalay sa naghaharing reak- 
syunaryong pangkatin at magpatumba sa kanila sa 
isang pag-aalsang tipong-Edsa. Mangangailangan ng 
kilusang protestang mas malawak pa at ebidensyang 
mas malakas kaysa nailahad na para maramihang tu- 
malikod o dumistansya sa Malakanyang ang mga taga- 
suporta nito sa kongreso, AFP-PNP, simbahan at mas- 
midya. Pero ngayon pa lamang, lalo nitong pinatindi 
ang mga bulnerabilidad ng naghaharing paksyong 
nagkukumahog na suhayan ang kanilang hawak sa 
kapangyarihan. Lalo nitong niligalig ang malawak na 
masa ng sambayanan na labis nang nababalisa sa 
walang patumanggang kabulukan at korapsyon, pasis- 
tang terorismo ng estado, interbensyong US at mas 
mabilis pang pagsahol ng pamumuhay sa ilalim ng 
reaksyunaryo at papet na rehimeng US-Arroyo. 

Tungkulin nating pamunuan ang mamamayan sa 
pagpapalawak at pagpapalakas ng kilusang protesta 
laban sa korapsyon at naghaharing reakysunaryo at 
papet na pangkatin. Pinakaimportante ang elemento 
ng malawak na kilusang masa para tunay na maging 
makapangyarihan ang pakikibaka laban sa korapsyon. 
Mananatiling makitid ang isyung Jose Pidal at mala- 
mang na mauwi lamang ito sa isa pang batuhan ng 
putik para sa susunod na eleksyon kung mananatili sa 
loob lamang ng Senado at nakasalalay sa mga ibinu- 
buga ni Lacson at reaksyunaryong oposisyon. Mali 
ring mag-antabay na mas umabante pa ang kaso, ha- 
yaang lumampas ang init ng masa, at mabalaho ang 
isyu at laban sa mga ligal na teknikalidad at manio- 
brahan sa kongreso. 


Pulong ng WTO 
sa Cancun, bagsak 


PAHINA 9 PAHINA 10 


Ang potensyal nitong magpa- 
tumba sa papet na rehimen at tu- 
mangay sa iba pang mga panguna- 
hing reaksyunaryong paksyon sa 
burukrasyang sibil at militar ang 
nagbibigay ng kakaibang talas at 
timbang sa kasalukuyang isyu at 
pakikibaka sa korapsyon. Isang 
partikular na bentahe ito na dapat 
mahigpit na panghawakan ng mga 
pwersang rebolusyonaryo at prog- 
resibo. Nararapat lamang na nasa 
unahan ngayon ng mga isyu ng 
korapsyon ang isyung Jose Pidal at 
korapsyon ng Unang Pamilya. Ma- 
higpit na maikakawing sa mga ito 
ang kumukulong mga isyu ng kabu- 
lukan sa AFP-PNP gaya ng inilantad 
ng pag-aalsang Oakwood, gayundin 
ang pagsusulong ng kampanya 
laban sa kabulukan ng mga 
myembro ng gabinete ni Arroyo at 
korapsyon sa Customs, BIR, DPWH 
at iba pang ahensya ng gubyerno. 
Habang isinusulong ang kilusang 
protesta at kampanya laban sa mga 
ito, hindi rin dapat absweltuhin ni 
hayaang makapagmalinis ang iba 
pang malalaking mandarambong at 
mga kinamumuhiang pasistang kri- 
minal sa hanay ng mga reaksyunar- 
yong anti-Arroyo. 

Upang hindi mabalaho sa re- 


EB AYAN 


Taon XXXIV Blg. 16 Setyembre 21, 2003 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


pormismo at hindi basta mapatahi- 
mik ng patse-patse at pakitang- 
taong mga pagbibigay ng mga nasa 
poder, ang pakikibaka sa korapsyon 
sa burukrasyang sibil at militar ay 
dapat mahigpit na ikawing sa paki- 
kibaka sa mas malalaki pang korap- 
syon sa pambansang patakaran 
gaya ng pasistang terorismo ng es- 
tado, interbensyong militar ng US, 
imperyalistang globalisasyon, at 
walang habas na panghuhuthot ng 
dayuhang monopolyong kapital at 
lokal na malaking burgesyang kum- 
prador at uring panginoong maylu- 
pa sa masa at likas na yaman ng 
bansa. Kailangang igiit nito ang 
pagtanggal sa kapangyarihan ng 
mandarambong na naghaharing re- 
aksyunaryong pangkatin at ang ka- 
rampatang parusa sa lahat ng ma- 
patutunayang nandambong. Kaila- 
ngang sumulong ito sa pagtatagu- 
yod ng tunay at pundamental na 
mga pagbabago sa bansa at lipu- 
nan. 

Ang pagpapalakas ng mga pro- 
testang masa at pagpapalawak ng 
hanay ng mga demokratikong uri at 
pwersang kalahok sa pakikibaka sa 
kabulukan sa gubyerno ang pinaka- 
mahalagang kagyat na tungkulin. 
Ilan sa mga partikular na hakbang 


Nilalaman 
Editoryal: Palakasin ang kilusang 


protesta laban sa korapsyon 
at rehimeng US-Arroyo 


Ang mga haharapin ni Macapagal- 


Arroyo bago ang eleksyong 2004 


GMA: Desperadong kumakapit 


sa poder 


Panunupil sa pamamahayag 
Mga kaso laban sa mga Marcos: 


Paikut-ikot 


Ka Amado V. Hernandez 

Pulong ng WTO sa Cancun, bagsak 10 
Mga opensiba ng BHB 12 
Balita 12 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Sa paglakas ng mga 
protestang masa laban 
sa korapsyon, lalong 
mapapasigabo ang mga 
protestang sasalubong 
sa pagdating ni Bush. 


na dapat gawin kaugnay nito ang 
mga sumusunod: 

Matatag na pumwesto sa isyung 
Jose Pidal at korapsyon ng nagha- 
haring pangkating Arroyo. Itagu- 
yod ang puspusang pagsisiyasat sa 
bank account ni Jose Pidal at iba 
pang kaso ng korapsyon ng Unang 
Pamilya. Itaguyod ang pagpapatu- 
loy at higit pang pagpapalawak ng 
imbestigasyon ng Senado, gayun- 
din ang independyente at bukas na 
pang-uungkat at pag-usig sa ko- 
rapsyon sa pamunuan ng gubyerno, 
militar at pulisya. 

Palawakin at palakihin ang mga 
mobilisasyon at protestang masa. 
Kumbinahin ang marami at disen- 
tralisadong mga pagtitipon at 
aksyong protesta sa iba't ibang 
antas at saklaw, at ang malalaki't 
konsentradong protesta sa antas 
pambansa at rehiyunal. Kaugnay 
nito, kailangang paghandaan at bi- 
guin ang mga panansalang panana- 
lakay at paglalansag ng papet na 
rehimen para pigilang makabwelo 
ang mga protestang masa. 

Buuin, palawakin at patampu- 
kin ang mga alyansa at lider ng mga 
relihiyoso, iba't ibang propesyon, 
mga panggitnang elemento at 
kabataan laban sa korapsyon. 
Maaari silang nakatuon muna sa 
korapsyon o di kaya'y sa korapsyon 
kasabay ng panawagan sa pagpapa- 
talsik sa papet na rehimeng Arroyo. 
Maaari ring may iba't ibang antas 
sila ng pagtuon sa iba pang tampok 
na isyu gaya ng pambobomba sa 
Mindanao, interbensyong militar ng 
US, imperyalistang globalisasyon at 
iba pa. Bukod sa mga rali sa lansa- 
ngan, pwede silang magsagawa ng 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


iba pang tipo ng pagtitipon na ma- 
kahihikayat sa partisipasyon ng 
malaking bilang ng mamamayan. 
Ang mahalaga'y makabig at mapala- 
hok ang pinakamalawak na hanay 
ng mamamayan at mapalakas ang 
tinig ng mga pwersang progresibo 
at demokratiko. 

Para patuloy na maisulong ang 
isyu at laban, maaaring makipag- 
ugnayan sa reaksyunaryong oposi- 
syon ang mga piling organisasyon. 
Pero magbigay ng prayoridad sa 
pag-ugnay at pakikipagtulungan sa 
mga oposisyunistang hindi kabi- 
lang ni pinakamalapit sa mga kila- 
lang mandarambong at pasistang 
kriminal, gayundin sa mga naka- 
alyado sa EDSA 2 na dumidistansya 
na sa pangkating Arroyo o di kaya'y 
interesado sa puspusang imbesti- 
gasyon ng kasong Jose Pidal. Pina- 
kamainam kung bukod sa mga su- 
nud-sunuran sa Malakanyang at 
mga oposisyunistang kasuklam- 
suklam ay maengganyong magkusa 
at tumindig nang hiwalay ang mga 
lider sa kongreso na pwedeng higit 
na makaugnay at makatulong ng 
kilusang masa. 

Mag-organisa at mag-engganyo 
ng mga pagsisiyasat at pagsisiwa- 
lat sa masmidya at sa publiko ng 
mga kaso ng korapsyon ng nagha- 
haring rehimeng papet, gaya ng 
mga ulat ng paglalantad noong pa- 
kikibaka sa pasistang diktadurang 
Marcos at kampanya laban sa papet 
na rehimeng Estrada. 

Patuloy na bigyan ng partikular 
na pansin ang paglalantad at pag- 
tuligsa sa korapsyon ng matataas 
na upisyal ng AFP at PNP at ang 
pag-engganyo sa lahat ng sinse- 
rong upisyal at kawal na huwag 
pagamit at sa halip ay tumindig la- 
ban sa mga pinunong bulok, papet 
at antimasa. 

Sa paglakas ng mga protes- 
tang masa laban sa korapsyon, la- 
long mapapasigabo ang mga pro- 
testang sasalubong sa pagdating 
ni Bush. Ab] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


Ang mga haharapin 
ni Macapagal-Arroyo 
bago ang eleksyong 2004 


ni Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
Setyembre 12, 2003 


ng Partido Komunista ng 
AN bii: (PKP) ang rebo- 

lusyonaryong partido ng | (E221 Ta a WA TA 

p 7a mad NG in Ad 7a al LAOA A ea 

proletaryado na nagtatayo ng 
mga organo ng demokratikong gubyernong bayan at nagsusulong ng 
digmang bayan laban sa imperyalismong US at lahat ng lokal na nag- 
haharing uri. 

Pangunahing layunin ng PKP, Bagong Hukbong Bayan at National 
Democratic Front of the Philippines na wasakin at durugin ang kontra- 
rebolusyonaryong estado ng malalaking kumprador at mga panginoong 
maylupa. Ngunit kailangang suriin ng mga rebolusyonaryong pwersa 
ang krisis ng sistema at ang mga panloob na kontradiksyon sa pagitan 
ng mga reaksyunaryo upang itulak ang pagguho ng estado kaakibat ng 
pangunahing pagsisikap na wasakin ito. 

Sa rebolusyonaryong balangkas sinusuri ng PKP ang lalim ng 
kasalukuyang krisis at mga kontradiksyon sa hanay ng naghaharing 
sistema at kinikilala ang posibilidad na maitutulak ng isang malawak 
na nagkakaisang prente ang pagpapatalsik o pagbibitiw ni Pres. Gloria 
Macapagal-Arroyo at ang paghalili sa kanya ni Bise Presidente Teofisto 
Guingona sa halip na ang pumalit ay isang military junta, civilian-mili- 
tary junta o anupamang pormasyong hindi katanggap-tanggap sa ma- 
lawak na nagkakaisang prente at sa malawak na masa ng mamamayan. 

Sa pagkilala ng PKP sa posibleng paghalili ni Guingona kay Maca- 
pagal-Arroyo, hindi nito binibitiwan ni bahagya o sa anumang paraan 
ang rebolusyonaryong misyon nitong itayo ang mga organo ng demo- 
kratikong gubyernong bayan at sa kalauna'y lubos na pawiin ang kon- 
tra-rebolusyonaryong estado. Paulit-ulit nang nailinaw ng PKP na 
habang hindi pa nito kayang wasakin ang reaksyunaryong estado, 
maaari nitong pahinain ito--hahayaan nitong maglabanan ang mga 
reaksyunaryong paksyon at bumagsak ang magkakasunod na mga reak- 
syunaryong pangkatin sa pamamagitan ng hambalos ng rebolusyonar- 
yong kilusang masa. 

Paborable ang obhetibong sitwasyon para sa pagsusulong ng dig- 
mang bayan. Ngunit hindi pa sapat ang lakas ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa para ibagsak ang reaksyunaryong estado. Sa karanasan, 
nagawa na ng mga rebolusyonaryong pwersa at ng mga ligal na pwer- 
sang demokratiko na hikayatin, itaguyod at tulungang itayo ang ma- 
lawak na nagkakaisang prente na nagpabagsak kay Marcos noong 1986 
at kay Estrada noong 2001. Ang dalawang tampalasang ito'y hindi sana 
naibagsak kundi dahil sa konsensus ng malawak na nagkakaisang 


3 


prente na halinhan ni Aquino si 
Marcos at halinhan ni Macapagal- 
Arroyo si Estrada. 

Maling hindi ibagsak ng mga 
rebolusyonaryong pwersa ang nag- 
haharing sistema kung mayroon na 
silang sapat na lakas na gawin ito. 
Subalit habang hindi pa ito kaka- 
yanin, mali ring magtangka, tulad 
ng ginagawa ng mga Trotskyista at 
iba pang estupido, na papaniwala- 
in ang mamamayan na kagyat na 
matatamo ang pagbagsak ng nag- 
haharing sistema at kailangang 
tutulan ang paghalili ni Aquino kay 
Marcos, ni Macapagal-Arroyo kay 
Estrada at ni Guingona kay Macapa- 
gal-Arroyo sa katwirang ito'y pag- 
hadlang o paglihis sa nalalapit na 
tagumpay ng armadong rebolu- 
syon. 

Sa kasalukuyang katayuan, hin- 
di pa sapat ang lakas ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa upang ibagsak 
ang naghaharing sistema. Maaaring 
sikaping buuin ng mga ligal na 
demokratikong pwersa ang isang 
malawak na nagkakaisang prente at 
alisin ang naghaharing pangkating 
Macapagal-Arroyo bago ang elek- 
syong 2004. Subalit kung isasa- 
alang-alang ang kasalukuyang lakas 
ng mga rebolusyonaryong pwersa, 
hindi pa magtatagumpay ang arma- 
dong rebolusyon na ibagsak ang 
buong naghaharing sistema bago, 
habang o kahit kagyat pagkatapos 
na mapatalsik si Macapagal-Arroyo. 

Sa kasalukuyang kaayusan, mas 
mabuting palitan si Macapagal- 
Arroyo ni Guingona kaysa panatili- 
hin sa poder ang kanyang nagha- 
haring pangkatin o ilagay sa poder 
ang isang military junta, civilian- 
military junta o iba pang maiim- 
bentong pormasyong hindi katang- 
gap-tanggap sa malawak na nagka- 
kaisang prente. Gayunman, sa nga- 
yon, hindi basta-basta magagawa 
ang pagpapatalsik kay Macapagal- 
Arroyo. 

Wala pang malakas na hanayan 
ng mga pwersang pampulitika na 


4 


maihahambing sa malawak na nag- 
kakaisang prente laban kay Marcos 
noong 1986 at laban kay Estrada 
noong 2001 na determinadong 
magpatalsik kay Macapagal-Arroyo. 
Pasadahan natin ang sitwasyon: 

1. Idineklara ni Ambassador 
Ricciardone, tagapamahala ng US 
sa Pilipinas, na kailangang panati- 
lihin sa poder sa anumang paraan 
si Macapagal-Arroyo. Mas gugustu- 
hin pa ni Cardinal Sin at ng iba 
pang lider-simbahan, ng mga da- 
ting pangulong Aquino at Ramos, 
ng mga samahang negosyante at 
mga “sosyal-demokrata” sa Kompil 
na tapusin na lang ni Arroyo ang 
kanyang termino. Paulit-ulit nilang 
ipinapahayag ang pangamba sa 
madalas na pagpapalit ng rehimen 


Ang panahon ay nasa 
panig ng rebolusyonaryong 
kilusan gaano pa man 
sikapin ng imperyalismong 
US at ng mga lokal na 
reaksyunaryo na magkaisa 
laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at sa malawak na 
masa ng sambayanan. 


sa labas ng reaksyunaryong prose- 
song elektoral. 

2. Mahigpit na kinakastigo ng 
ilang upisyal at kasapi ng Council 
of Philippine Affairs at ng People's 
Consultative Assembly ang kasalu- 
kuyang rehimen ngunit nag-uu- 
rong-sulong sila sa usapin ng pag- 
papatalsik kay Macapagal-Arroyo. 
Tila kumukuha sila ng mga konse- 
syon mula sa rehimen at nagta- 
tangkang pahinain ito dahil may 
pinapaboran silang mga nagbaba- 
lak tumakbo bilang presidente. 

3. May mga balitang nagkakam- 
panya ang isang grupo ng mga upi- 
syal militar na ibayong mas malaki 
kaysa grupong Magdalo ng Hulyo 
27 para itakwil ang kasalukuyang 


rehimen kasabay ng mga malawa- 
kang aksyong protesta. Ginagamit 
ng rehimen ang mga balitang ito 
para takutin ang mamamayan sa 
banta ng kudeta habang ginagamit 
ng oposisyon ang parehong mga 
ulat upang takutin ang rehimen. 

4. Pinaiigting ng kasalukuyang 
mga pangunahing pwersang oposi- 
syon na tapat sa naghaharing sis- 
tema ang kanilang kampanya laban 
sa rehimen. Subalit batay sa lahat 
ng palatandaan, hangarin nilang 
ilihis ang atensyon ng mamamayan 
sa kanilang mga pananagutang kri- 
minal, pangalagaan ang kanilang 
nakaw na yaman at siraan ang rehi- 
men para makalamang sila sa elek- 
syon sa 2004. Nahaharap sila sa 
malalaking balakid sa kanilang 
hangaring matamo ang pampuliti- 
kang pagkawasak ni Macapagal- 
Arroyo. 

5. Determinado ang mga ligal 
na pwersang demokratiko na itulak 
ang pagpapatalsik kay Macapagal- 
Arroyo subalit nag-iingat silang 
magkaroon ng tuwiran, hayagan at 
pormal na pakikipag-alyansa sa pi- 
nakanakasusukang mga oposisyu- 
nistang kinalaban nila sa nakaraan. 
Hangarin nilang paunlarin ang ka- 
nilang sariling lakas-masa at mag- 
lunsad ng mga hiwalay na aksyong 
masa, kahit pa kahilera ang mga 
ito o kasabay ng mga pagkilos na 
inilulunsad ng reaksyunaryong 
oposisyon. 

6. Ang mga pwersa ng rebolus- 
yonaryong armadong kilusan ay 
nagpupunyagi sa digmang bayan at 
sa gayo'y makapagpapalakas sa pa- 
mamagitan ng rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka at nagkaka- 
isang prente para sa armadong pa- 
kikibaka anupaman ang mangyari 
sa ligal na larangan. Ang pagpapa- 
igting ng mga taktikal na opensiba 
ay makapagbibigay-inspirasyon at 
makapagpapalakas sa isang ma- 
lawak na ligal na nagkakaisang 


Sundan sa “Ang hinaharap...,” pahina 5 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


GMA: Desperadong kumakapit sa poder 


kanyang lungga.” Ganito ang paghaham- 

bing na ginawa ni Gregorio “Ka Roger” 
Rosal, tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipi- 
nas sa pagmamatigas at desperadong pagkapit sa 
poder ni Gloria Macapagal-Arroyo sa harap ng lumala- 
ganap at lumalakas na panawagan para sa kanyang 
pagpapatalsik. 

Sa panayam ng Ang Bayan, ti- 
nuligsa ni Ka Roger ang ala- 
Marcos na pambubuwag sa mga 
aksyong protesta na naggigiit na 
ilabas ang katotohanan tungkol sa 
kaso ng milyun-milyong pisong 
deposito ni “Jose Pidal” at nana- 
nawagan para sa pagpapatalsik 
kay Arroyo mula sa Malakanyang. 

Kasalukuyang iniimbestigahan 
sa senado ang kasong kinasasang- 
kutan ni Miguel Arroyo, asawa ni 
Gloria, na pinaghihinalaang guma- 
mit sa pangalang “Jose Pidal” 
upang itago ang milyun-milyong 
nakukulimbat ng mag-asawang 
Arroyo mula sa korapsyon at mga 
kontribusyon sa nakaraang eleksyon. Dalawang linggo 
matapos ibulgar ni Sen. Panfilo Lacson ang kaso, lu- 
mitaw sa publiko si Ignacio Arroyo, na nagsabing siya 
si “Jose Pidal” upang pagtakpan ang kanyang kapatid. 

“Nanginginig ang tuhod ni Gloria sa tuwing nari- 
rinig ang yabag ng mga nagmamartsang mamamayan 
at sa takot na tumungo ang kilusang anti-korapsyon 
sa isang higanteng pag-aalsa na magpapatalsik sa 
kanya sa poder.” Ayon kay Ka Roger, ipinatutupad 


44 Pin: bayawak na ayaw magpahila mula sa 


“Ang hinaharap...,” mula sa pahina 4 


pambansa-demokratikong kilusan 


ngayon ang patakarang “minimum tolerance” o hindi 
pagbibigay ng puwang sa mga demonstrasyon. Plano 
rin ng pulisya na gumamit ng rubber bullets laban sa 
mga demonstrador, ayon kay Gen. Ricardo de Leon ng 
PNP Community Relations Office. “Ang walang habas 
na pambabatuta ng mga pulis laban sa mga de- 
monstrador ay pagsunod sa tuwirang utos mula sa 
Malakanyang,” ani Ka Roger. Ni- 
tong mga nagdaang araw, halos 
lahat ng rali sa Makati at Maynila 
ay marahas na binuwag ng mga 
pulis na nagresulta sa pagkasugat 
ng maraming mga demonstrador. 
“Nagkakamali si Arroyo sa pag- 
aakalang ang ganitong marahas na 
pagsupil sa mga demonstrasyon ay 
makapipigil sa lumalakas at luma- 
laganap na kilusan laban sa 
korapsyon. Habang lalong pinati- 
tindi ni Arroyo ang pagsupil sa 
demokratikong karapatan ng ma- 
mamayan na magtipon at magpa- 
hayag, lalo ring titindi ang kani- 
lang kapasyahan na patalsikin si 
Arroyo sa poder,” ani Ka Roger. 
Binatikos din ni Ka Roger ang iba't ibang mga hak- 
bangin at maniobra ni Arroyo na busalan ang ginaga- 
wang imbestigasyon tungkol sa mga kaso ng korap- 
syong kinasasangkutan nilang mag-asawa. Noong na- 
karaang linggo, ibinulgar ng ilang mga senador na pi- 
nepresyur sila ng Malakanyang na itigil na nila ang 
imbestigasyon sa kasong “Jose Pidal”. Subalit tinutu- 


Sundan sa “GMA...,” pahina 6 


gawang manalo, haharapin niya 


prente laban sa nakaupong rehi- 
men. 

Subalit malaki rin ang puwang 
ng PKP na pabayaang maglaban- 
laban ang mga reaksyunaryo at 
samantalahin ang kanilang mga 
tunggalian kahit hindi pa muna ito 
sumuporta sa isang malawak na 
ligal na nagkakaisang prente na 
may sapat nang lakas na patalsikin 
ang kasalukuyang rehimen. 

Hindi ito ang unang pagkaka- 
taon na maingat na tinitimbang ng 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


ang tindig nito. Hindi pumanig 
ang kilusan sa rehimeng Aquino o 
sa oposisyong Enrile-RAM matapos 
ang pagpaslang kay Olalia noong 
Nobyembre 1986 at ang masaker 
ng mga magsasaka noong Enero 
1987. 

Sa kasalukuyang kalagayan, 
maaaring makapanatili sa poder si 
Macapagal-Arroyo hanggang sa 
pagtatapos ng kanyang termino. 
Ngunit di na siya mananalo pa sa 
eleksyong pampresidente sa 2004. 
Kung makapandaya man siya't ma- 


ang mga di malalagpasang balakid 
at mga makapangyarihang hamon 
sa kanyang paghahari dahil ang 
krisis ay lalala pa nang higit kaysa 
ngayon at lalo pa siyang kamumu- 
hian ng malawak na masa ng ma- 
mamayan. 

Ang panahon ay nasa panig ng 
rebolusyonaryong kilusan gaano pa 
man sikapin ng imperyalismong US 
at ng mga lokal na reaksyunaryo na 
magkaisa laban sa rebolusyonar- 
yong kilusan at sa malawak na 
masa ng sambayanan. AB] 


5 


Tumitindi ang panunupil sa pamamahayag 


lugar sa buong mundo ang Pili- 
pinas para sa mga kagawad ng 
midya. Nitong Setyembre 6, nangu- 
na ang Pilipinas (kasama ang Co- 
lombia) sa listahan ng mga ban- 
sang may pinakamaraming napas- 
lang na mamamahayag ngayong 
taon nang patayin si Juan “Jun” 
Pala, isang brodkaster na dating isa 
sa pinakamasugid na anti-komunis- 
ta at isa sa mga lider ng paramilitar 
na Alsa Masa. Nahikayat siyang 
magbago at mariin na siyang bu- 
mabatikos sa vigilantismo. 
Pinasisinungalingan nito ang 
bukambibig ng mga bulag o nagbu- 
bulag-bulagan na ang Pilipinas 
umano'y isa sa may pinakamala- 
yang midya sa Asia, kasabay din ng 
kanilang kasinungalingang ang Pi- 
lipinas ang pinakademokratikong 
bayan dito. Ang anim nang napa- 
patay na mamamahayag sa bansa 
ngayong taon ay ilan lamang sa 49 
na tagamidya na pinaslang mula 
1986. Labintatlo sa kanila ay pina- 
tay sa panahon ng rehimeng Arro- 
yo. Biktima sila ng militar, pulisya, 
private army ng mga pasista at 
tiwaling pulitiko, mga sindikatong 
kriminal at mga vigilante. 
Hanggang ngayon ay wala ni isa 


[E sa pinakamapanganib na 


“GMA...,” mula sa pahina 5 


sa mga kasong pagpatay na ito ang 
nabigyan ng katarungan. Nagpapa- 
kita ito ng kawalang-interes ng re- 
aksyunaryong gubyerno na lutasin 
ang naturang mga krimen at pawiin 
ang panunupil sa midya. 

Noong Enero, nagpahayag ng 
pagkabahala ang Amnesty Interna- 
tional (AI) sa nagaganap na pagla- 
bag sa karapatan ng mga mamama- 
hayag sa bansa. Sa partikular, na- 
nawagan ang AI sa rehimeng Arroyo 
na imbestigahan ang pagpatay kina 
Benjaline Hernandez, Edgar Dama- 
lerio at Sonny Alcantara at huwag 
gipitin ang mga kamag-anak, kaibi- 
gan at testigong nais tumulong sa 
paglutas sa kanilang mga kaso. 

Ang panunupil sa midya ay mala- 


on nang instrumento ng naghaha- 
ring reaksyunaryong estado at siste- 
ma para ipagkait sa mga mamamaha- 
yag ang karapatang isiwalat at bati- 
kusin ang mga kasamaang nangyaya- 
ri sa bayan at ipagkait din sa mama- 
mayan ang karapatang malaman ang 
katotohanan. Batid ng estado at ng 
mga pasista na kapag namulat ang 
mamamayan sa katotohanan, ito 
ang unang hakbang tungo sa paglu- 
lunsad nila ng mga mapagpasyang 
aksyon para sa pagbabago. 

Tampok na paraan ng panggigi- 
pit sa midya ang pagsasampa ng 
kasong libelo sa sinumang reporter 
at patnugot na nagsisiwalat ng 


Sundan sa “Tumitindi...,” pahina 7 


nin ang suporta ng US. Naghahanda ito ngayon ng 


magarbong salubong sa pagdating ni 


Presidente 


tulan ng mga senador ang presyur na ito ng Malakan- 
yang sa harap ng mas malakas na panawagan na ituloy 
ang imbestigasyon at pagnanais ng mamamayan na 
malaman ang katotohanan tungkol sa kasong “Jose 
Pidal”. 

Bago ito, iginiit ni Ignacio Arroyo ang kanyang 
karapatan sa “privacy” o karapatang hindi ibulgar sa 
publiko ang kanyang pribadong buhay at mga nego- 
syo. Dahil malinaw kahit sa bulag ang mga gustong 
pagtakpan ni Ignacio Arroyo lalo lamang napaghaha- 
lata na maraming itinatagong katiwalian ang magka- 
patid at mag-asawang Arroyo. 

Samantala, nagkukumahog si Gloria Arroyo na ku- 


George W. Bush ng US sa darating na Oktubre 18. 
Muling pinatatampok ni Arroyo ang kanyang walang 
kahihiyang pagkatuta sa US at bulag na pagsuporta sa 
pananalakay ng US sa Iraq at Afghanistan at sa luma- 
lalim at lumalaganap na armadong interbensyon ng 
US sa Pilipinas. 

Ayon kay Ka Roger, nais ni Arroyo na gamitin ang 
darating na pagbisita ni Bush upang basbasan ang pa- 
nanatili niya sa poder at pagtibayin ang kanyang 
balak na tumakbo sa darating na halalan. “Nais ni 
Arroyo na ipakita kay Bush na sa lahat ng tuta ng im- 
peryalismong US, siya pa rin ang karapat-dapat na 
suportahan ng imperyalismong US.” TAB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


“Tumitindi...,” mula sa pahina 6 


katiwalian, panunuba, karahasan at 
iba pang kabulukan. Kamakailan 
lang, walong tagamidya ang kina- 
suhan ng libelo ni Luis “Cito” Lo- 
renzo, kalihim ng Department of 
Agriculture (DA) at kaibigan ng 
may-ari ng Tagum Development Co. 
(TADECO), dahil sa paglalabas nila 
ng serye ng mga artikulo noong 
2000 laban sa mapaminsalang 
epekto ng pestisidyong ginagamit 
ng kumpanya. Dati nang ibinasura 
ng korte ang kasong isinampa ng 
TADECO laban sa mga mamamaha- 
yag subalit ngayong taon ay 


ginamit ni Lorenzo ang kanyang 
pusisyon bilang kalihim ng DA para 
muling buhayin ang kaso. 
Naipasara na rin ang isang is- 
tasyon ng radyo na bantog sa 
pagbatikos sa tiwali at mapaniil na 
mga upisyal. Noong Pebrero 2002, 
ipinasara ng dinastiyang Dy ang 
Bombo-Radyo sa Cauayan, Isabela 
dahil sa tuluy-tuloy nitong pagla- 
lantad at pagtutol sa mga anti- 
mamamayang proyekto ng mga Dy. 
Mas masahol pa ang naganap ni- 
tong Hulyo 1 sa Baggao, Cagayan 
nang pinagtataga ng mga elemento 
ng 41st IB ang tatlong lider- 
magsasaka na kagagaling lamang 


Humahabang listahan ng mga biktima 


S! Benjaline Hernandez ang namumuno sa tsapter ng College Edit- 
ors Guild of the Philippines sa Timog Mindanao nang patayin siya 
ng mga elemento ng 12th Special Forces ng Philippine Army noong 
Abril 2002 sa North Cotabato. Nananaliksik siya noon hinggil sa mga 
pang-aabusong militar. Pinawalang-sala na ng gubyerno ang mga 
responsable sa kanyang pagkamatay. Si Edgar Damalerio ay komen- 
tarista sa radyo at editor ng lingguhang Zamboanga Scribe nang 
barilin siya noong Mayo 2002 ng isang upisyal ng pulis. Nananati- 
ling malaya ang upisyal mula nang makatakas ito. Binaril naman 
noong Agosto 2002 si Sonny Alcantara pagkatapos nitong batikusin 
ang isang lokal na upisyal sa San Pablo, Laguna. Wala pang kinahi- 
hinatnan ang kanyang kaso. 

Nitong 2003 ay apat na beses na nanawagan ang International 
Federation of Journalists (IFJ) kay Arroyo na bigyan ng katarungan 
ang pagpatay sa mga mamamahayag sa bansa subalit nagbingi- 
bingihan lamang si Arroyo. Tinukoy ng IFJ ang pagpatay nitong 
Agosto 20 kay Rico Ramirez, reporter, cameraman at spinner ng DXSF, 
isang istasyon ng radyo sa San Francisco, Agusan del Sur. Kilala si 
Ramirez sa kanyang matitinding batikos laban sa krimen at mga 
sindikato ng droga sa kanilang lugar. Natagpuan siyang nakahandu- 
say at nag-aagaw-buhay ilandaang metro lamang mula sa pinagta- 
trabahuan niyang istasyon. Dalawang araw bago ito, pinatay naman 
si Noel Villarante, isang komentarista sa radyo sa Laguna na kilala 
rin sa kanyang maririing pagbatikos sa mga anomalya. Noong Hulyo 
8, kasabay ng inagurasyon ng Garden of Heaven Memorial Park sa La 
Paz, Tarlac, pinatay si Bonifacio Gregorio, kolumnista ng Dyaryo 
Banat ng Tarlac. Kabilang sa matindi niyang binatikos sa pahayagan 
ang korapsyon sa gubyerno, negosyo sa droga at iligal na kumber- 
syon ng mga bukirin ng mga magsasaka para gawing komersyal na 
memorial park. Pag-aari ng meyor ng La Paz ang naturang memorial 
park. Noong Abril 28, pinatay sa Camalig, Albay ang progresibo at 
matapang na brodkaster na si Johnny Villanueva Jr. Ab] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


sa groundbreaking ng isang rad- 
yong pangkomunidad na panga- 
ngasiwaan ng CAGUIMONGAN, 
isang progresibong alyansang 
magsasaka sa prubinsya. 

May espesyal na diin ang mili- 
tar at pulisya sa panggigipit sa 
mga tagamidyang nagbabalita ng 
mga pahayag ng mga kalaban ng 
estado sa layuning pagkaitan ng 
puwang ang mga ito na makapagla- 
bas ng palagay sa mahahalagang 
isyu. Isa sa pinakahuling kaso ng 
harasment ang pagbubunganga at 
pagbabanta ni Gloria Arroyo kay 
Tina Panganiban-Perez, reporter ng 
Channel 7, dahil sa pag-interbyu 
niya kay Sen. Gregorio Honasan, na 
pinararatangang utak ng bigong 
kudeta noong Hulyo 27. 

Muling nalantad sa mga kasong 
ito ang masinsing pagmamanman 
ng pulisya at militar sa lahat ng 
mamamahayag na pinagsususpe- 
tsahang may ugnay sa mga kaaway 
ng estado. Inamin ito mismo ni 
Hermogenes Ebdane Jr., hepe ng 
pulisya. Nang igiit ng mga taga- 
midya ang karapatan nilang mala- 
man kung sinu-sino sa kanila ang 
ipinaiilalim sa surbeylans, animo'y 
nangungutyang isinagot ni Ebdane 
na “Tanungin n'yo ang sarili, may 
kontak ba kayo sa mga rebeldeng 
New People's Army?” 

Tiyak na titindi pa ang mga 
kaso ng harasment at pamamaslang 
sa mga mamamahayag habang des- 
peradong nagpupumilit ang nagha- 
haring sistemang makaahon sa kri- 
sis at ipreserba ang sarili. Kaila- 
ngang militante at organisadong 
harapin ito ng midya. 

Dahil ang pagsupil sa midya ay 
salamin lamang ng mas malawa- 
kang panunupil ng reaksyunaryong 
estado at sistema sa nakikibakang 
mamamayan, kailangang iugnay ng 
mga mamamahayag ang kanilang 
pakikibaka sa pakikibaka ng naka- 
raraming mamamayang pinagkakai- 
tan ng kanilang mga pampulitika 
at pang-ekonomyang karapatan. [EB 


7 


Paikut-ikot 


Walang pinatutunguhan ang mga kaso ng pamilyang 
Marcos sa reaksyunaryong husgado 


bersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas. Tatlumpu't 


(Gie ngayon ng milyun-milyong mamamayan ang ika-31 ani- 


isang taon na ang nakalilipas ngunit patuloy pa ring ipinagkakait 
sa libu-libong biktima ng paglabag sa karapatang-tao ng diktadura ang 
bayad-pinsalang nararapat sa kanila at kanilang mga pamilya. 


Nitong huling mga buwan, 
naging sentro ng matinding pagba- 
tikos ang pagmamaniobra ng pa- 
milyang Marcos, katuwang ang mga 
kakutsaba nila sa kongreso, na pa- 
labnawin ang panukalang magtiti- 
yak sana na mababawi ng mga 
biktima ang nakaw na yaman ng 
diktador. Isa sa mga walang kahi- 
hiyang nakikipagkutsaba si Rep. 
Loretta Ann Rosales ng repormis- 
tang Akbayan na siyang pormal na 
naghapag ng panukalang ilaan ang 
nakaw na yaman ng mga Marcos 
hindi na lamang sa mga biktima ng 
diktadura kundi pati ng mga sumu- 
nod na rehimen. 

Ang pagsasalubungang ito ng 
mga kontra-mamamayang interes 
ng pamilyang Marcos at ng mga re- 
pormista ay lalong nagpapalabo sa 
pag-asang mababawi ang mga na- 
kaw na yaman ng mga Marcos at 
makakamit ang hustisya para sa 
mga biktima ng pasistang diktadu- 
ra sa malapit na hinaharap. Dagdag 
pa ito sa makupad na takbo ng mga 
kaso laban sa mga Marcos na maiu- 
ugat sa kawalang-kapasyahan ng 
reaksyunaryong gubyerno na ipur- 
sige ang pagbawi sa mga nakaw na 
yaman. 

Wala ni isa sa mga rehimeng 
Aquino, Ramos, Estrada at Arroyo 
ang seryosong nagsikap na ibalik 
sa bayan ang kinulimbat ng mga 
Marcos. Bagkus, hinadlangan pa ito 
ng magkakasunod na rehimen. 
Halos dalawang dekada na mula 
nang bumagsak ang diktadurang 
Marcos. Subalit halos wala pa ring 
iniuusad ang mga kasong isinampa 


8 


ng gubyerno laban sa kanila. 

Ilang kasong kriminal na laban 
sa mga Marcos ang pinawalang- 
saysay ng Ombudsman. Ilang mo- 
syon na rin ang inihapag ng Om- 
budsman upang iurong ang ilan sa 
mga kasong nakasampa na sa kor- 
te. Ibinasura na ng Sandiganbayan 
ang ilan sa mga ito. 


ang naibasura, apat ang 
tumutungo sa pag-ab- 
swelto sa mga Marcos at | 
walo pa ang kasaluku- Ẹ 
yang nakasampa. Noong f 
1993, nahatulang nagka- 7 
sala si Imelda Marcos sa Ak 
dalawang kaso, ngunit i 
binaligtad 
rin ng Korte 
Suprema ang 
hatol noong 
1998. 

Apat na kasong isinampa 
noong 1995 kaugnay ng mga 
halagang itinago ng mga Marcos 
sa ilalim ng limang foundation 
bilang mga prente ang ibinasura 
ng Sandiganbayan dahil sa kawalan 
umano ng ebidensya. Nang atasan 
ng korte na kalapin at ilabas ang 
kanilang mga ebidensya, “nagka- 
sundo” ang Presidential Commis- 
sion on Good Government, Depart- 
ment of Justice at Office of the 
Solicitor General na iurong na la- 
mang ang tatlo sa mga kaso. 

Habang patuloy ang paikut-ikot 
na palabas sa reaksyunaryong hu- 
kuman, buong kawalang-hiyaan 
namang pumasok ang gubyerno sa 
mga pakikipagtawaran sa pamilya 


ng yumaong diktador nitong mga 
nakaraang taon. Humantong na 
ang mga ito sa sarisaring kasundu- 
ang lingid sa kabatiran ng publiko. 
Tatlumpu't pito nang mga compro- 
mise agreement ang nabuo sa pagi- 
tan ng reaksyunaryong gubyerno at 
mga Marcos, ayon sa PCGG noong 
2001. 

Patuloy din ang pagmamanio- 
bra ng mga Marcos at kanilang mga 
kasabwat para mapanatili sa kani- 
lang kontrol ang kanilang mga ni- 
nakaw. Noong Agosto 19, dumating 
sa bansa ang abugadong Swiss ng 
mga Marcos na si Patrick Foetish 
upang maghabol sa desisyon ng 
Korte Suprema na Ilipat sa kontrol 
ng gubyerno ng Pilipinas ang 5683 

milyong deposito ng mga 
Marcos sa mga bangkong 
Swiss. Nito namang Set- 
yembre 2, nagtagumpay 
ang kanilang mga abu- 
gado, kasabwat si Ro- 
bert Swift, oportunis- 
tang abugado ng 
Claimants 
1081, na 
idiskaril ang 
takbo ng 
kaso kaugnay 
ng mga paglabag 
sa karapatang-tao sa 
ilalim ng diktadura. Kinasab- 
wat nila si Judge Manuel Real 
ng Hawaii US District Court na 
naglabas ng kautusang huma- 
hadlang sa implementasyon ng 
naturang desisyon ng Korte Supre- 
ma. Ang korteng Amerikano ring 
ito ang nag-utos noong 1994 na 
bayaran ng mga Marcos ang mga 
biktima. 

Habang harap-harapan ang 
pagpapakainutil ng magkakasunod 
na rehimen at pagpapakana ng pa- 
milyang Marcos, determinado ang 
mga demokratiko at progresibong 
pwersa na isulong ang laban para 
mapanagot sa hustisya ang mga 


Sundan sa “Paikut-ikot...,” pahina 9 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


Ka Amado V. Hernandez 


Komunista, lider manggagawa, 


makata, nobelista at peryodista 


kan ni Ka Amado V. Hernandez. Isa siyang mahusay na komunista, 


Nar Setyembre 13, ipinagdiwang ang ika-100 taong kapangana- 


mamamahayag, makata at nobelista. Isa siyang dakilang bayani at 


lider ng kilusang paggawa sa bansa. 


Ipinanganak si Ka Amado sa 
Tondo, Maynila noong 1903. Pina- 
matnugutan niya ang pahayagang 
Mabuhay sa edad na 32. Naging 
patnugot din siya ng mga pahaya- 
gang Mabuhay, Pilipino, Sampagi- 
ta, Weekly at Mabuhay Extra. 

Buhay na buhay na 
pinapaksa sa karami- 
han ng mga sulatin ni 
Ka Amado ang hinggil 
sa kaapihan at pakiki- 
baka ng uring mangga- 
gawa dahil siya ay 
isang lider obrero at 
militanteng nangungu- 
na sa pakikibaka ng ki- 
lusan sa paggawa. 

Sumapi si Ka Ama- 
do sa mga pwersang gerilya sa 
Sierra Madre nang pumutok ang 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 
Pagkatapos ng digmaan, kasama ni 
Ka Amado si Cipriano Cid (isang 
manunulat, abugado at lider obre- 
ro) sa pagtatag ng Philippine 
Newspaper League (PNL)--isang 
unyon ng mga mamamahayag no- 
ong 1945. Sa taon ding ito itina- 
tag ang Congress of Labor Organi- 
zations (CLO), ang pinakamalaki at 
pinakamilitanteng pederasyon ng 
mga unyon mula 1945-1951. Kasa- 
ma ni Ka Amado sa pagbubuo nito 
sina Mariano Balgos, Guillermo Ca- 


“Paikut-ikot...,” mula sa pahina 8 


kriminal. Hindi kailanman maaaring palampasin ang 
sabwatan ng mga pwersang anti-mamamayan na 


baligtarin ang hatol ng kasaysayan. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


padocia, Pedro (Castro, Felixberto 
Olalia at Cipriano Cid. 

Nahalal si Ka Amado bilang isa 
sa mga pangalawang pangulo ng 
CLO noong 1945 at tagapangulo 
mula 1947 hanggang sa nadakip 
siya ng militar noong 1951. Mahu- 
say niyang pinamunuan 
ang pederasyon sa pa- 
mamagitan ng pagsu- 
sulong ng mga pakiki- 
baka at mga kapakanan 
ng mga manggagawa at 
paglaban sa imperyalis- 
mong US. 

Sinupil ng mga rehi- 
meng Roxas at Quirino 
ang nabuong bagong 
pagkakaisa at pakikiba- 
ka ng mga manggagawa. Sa malawa- 
kang kampanya laban sa militanteng 
unyonismo ng reaksyunaryong esta- 
do, isa si Ka Amado sa mga lider- 
manggagawa na hinuli at kinasuhan 
ng rebelyon. Mula Enero 26, 1951, 
limang buwang incommunicado si Ka 
Amado sa Camp Murphy (Camp Agui- 
naldo na ngayon), bago sinampahan 
ng kasong “rebellion complexed with 
other crimes.” Nahatulang mabilang- 
go si Ka Amado nang limang taon at 
anim na buwan. 

Hindi nasikil ng di makataru- 
ngang pagkakabilanggo ang maka- 
uring pagsusulat ni Ka Amado. Sa 


loob ng bilangguang ito kung saan 
sinabi ni Ka Amado na “ang buhay 
ay naging patay” kinatha niya ang 
dalawa sa mga itinuturing na pa- 
ngunahing obra maestra niya-- 
Isang Dipang Langit at Panata sa 
Kalayaan. 

Pansamantalang nakalaya si Ka 
Amado noong 1956. Pagkatapos ng 
siyam na taong pakikibaka sa 
korte, pinawalang-saysay ng Korte 
Suprema noong Mayo 31, 1964 ang 
kanyang kaso. Naging bantog ang 
kapasyahang ito bilang “Hernandez 
Doctrine.” 

Nagpatuloy sa pagsusulat si Ka 
Amado nang siya ay makalaya. Pi- 
namatnugutan niya ang Taliba 
(1962-1967) at ang mga progresi- 
bong pahayagang Makabayan at 
Ang Masa (1969-1970). 

Iba't ibang porma ng panitikan 
ang naisulat ni Ka Amado---nobela, 
dula, maikling kwento, sanaysay, 
tula, at ulat (reportage). Dalawa sa 
kilalang nobela niya ay ang Ibong 
Mandaragit (1969) at Luha ng 
Buwaya (1963). Produkto ang mga 
ito ng kanyang mga karanasan sa 
loob ng bilangguan. 

Hindi lamang naging talaan 
ang kanyang mga akda ng mga 
pangyayari sa kanyang panahon 
kundi sumasalamin din ang mga ito 
ng masidhing pagnanais ng mga 
uring inaapi at pinagsasamantala- 
han para sa tunay na kalayaan at 


Sundan sa “Ka Amado...,” pahina 10 


Subalit lampas sa ligal na larangan at walang ka- 
tumbas na halaga ang hinihingi ng mga biktima. Sa 


kahuli-hulihan, tanging ang rebolusyonaryong kilusan 
ang puspusan at pinal na makapagpaparusa sa pamil- 


yang Marcos at mga kroni nila. Pg] 


9 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Pulong ng WTO sa Cancun, bagsak 


Sa harap ng papatinding krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, 
lalong nagiging desperado ang mga imperyalistang bansa na pag-ibayuhin 
ang pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan at mga bansa sa buong 
daigdig. Kasabay nito, lalong tumitindi ang paglaban ng proletaryo at mga 
mamamayan sa imperyalistang globalisasyon at sa pangwawasak nito sa 


kanilang buhay at kabuhayan. 
ong Setyembre 10-14, idina- 
N os sa Cancun, Mexico ang ika- 
limang Ministerial Meet na di- 
naluhan ng mga kinatawan mula sa 
149 na bansang kasapi ng World 
Trade Organization. Katulad ng mga 
naunang pagpupulong sa Seattle, 
USA (1998) at Doha, Qatar (2001), 
walang ibinunga ang pagpupulong. 
Umani ang pulong sa Cancun 
ng matitinding batikos at pagkun- 
dena mula sa mamamayang sa- 
wang-sawa na sa pambabraso ng 
mga imperyalistang bansa. Nang 
ideklarang bagsak na ang pulong, 
ipinagdiwang ito ng mga nagpu- 
protesta bilang tagumpay ng pan- 
daigdigang kilusang anti-globalisa- 
syon at palatandaan ng pagsidhi 
ng krisis at mga kontradiksyong ki- 
nasasadlakan ng imperyalismo. 
Makaisang-panig na liberalisa- 
syon. Sa pagpupulong, walang ka- 
hihiyang itinulak ng mga imperya- 
listang bansa ang ibayong pagpa- 


duktong agrikultural sa mga “umu- 
unlad na bansa” habang mahigpit 
na pinuproteksyunan ang sariling 
mga ekonomya. Nagmatigas ang US 
at EU laban sa pagpapababa ng 
malalaking subsidyong nakalaan sa 
agrikultura na ginagamit nila upang 
mabigyang-bentahe 
sa kalakalan ang kani- 
lang mga produkto. 
Higit pa sa 10% 
ng gastos sa produk- 
syon sa agrikultura 
ang sinusubsidyuhan 
ng mga gubyerno ng 
mga kapitalistang ban- 
sa. Isang matingkad 
na halimbawa ang Ja- 
pan kung saan 700% 


Kung pagsasamahin, umabot sa 
$320 bilyon ang ibinigay ng US at 
Europe na subsidyo sa kani-kani- 
lang sektor ng agrikultura. 
Pangunahing nakikinabang sa 
mga subsidyong ito ang mga im- 
peryalistang korporasyon sa agri- 
kultura. Noong 2002 sa US, mahigit 
65% ng mga subsidyo ay nilamon 
ng 10 pinakamalalaking plantasyon 
at korporasyon sa agrikultura. 
Dulot nito, bumabagsak ang 
eksport ng mga atrasadong bansa sa 
1 halagang S40 bilyon 
taun-taon. Dagdag pa 
rito ang mahigit 524 
bilyong taunang pag- 
kalugi ng mga magsa- 
saka dala ng pagkaka- 
wasak ng kanilang 
produksyon dulot ng 
mga importasyon mu- 
la sa mga imperyalis- 
tang bansa. Sa harap 
nito, may gana pa ang 


ng gastos sa produksyon ang ibini- 
bigay ng gubyerno sa mga may-ari 
ng mga sakahan at negosyo sa 
bigas. Ang European Union ay nag- 
lalaan ng 5100 bilyon taun-taon 
para sa mga sakahang nagpoprod- 


mga imperyalistang bansa na i- 
pagpilitan ang lubusan nang 
pagpawi sa kakarampot at di signi- 
pikanteng subsidyo sa mga magsa- 
saka sa mga atrasadong bansa. 


pababa ng mga taripa sa mga pro- 


“Ka Amado...,” mula sa pahina 9 


demokrasya. Aniya sa "Bartolina": “Sa aking piita'y 
hindi pumupurol ang lumang panulat,/ bawat isang 
titik, may tunog ng punlo at talim ng tabak." 

Patunay ng kahusayan sa panunulat ni Ka Amado 
ang maraming mga parangal na iginawad sa kanya-- 
Commonwealth Award (1939 at 1940) para sa kolek- 
syon ng mga tulang Kayumanggi. Noong 1958, 
iginawad sa kanya ng National Press Club ang Certifi- 
cate of Merit para sa 25 taong pag-alagad sa larangan 
ng peryodismo. Nagtamo rin siya ng parangal sa 
tulang “Isang Dipang Langit” sa pamamagitan ng 
Cultural Heritage Award. Tulad ng kanyang asawang si 
Honorata “Ka Atang” de la Rama--ang Reyna ng 


10 


yus ng asukal, harina at gatas. Sundan sa “Pagpupulong...,” pahina 11 


Sarswelang Pilipino--iginawad kay Ka Amado ang 
National Artist Award pagkamatay niya. 

Bilang kasapi ng lumang Partido, isa si Ka Amado 
sa mga tumulong upang mailunsad ang Unang Kam- 
panya ng Pagtutuwid ng mga Kamalian ng lideratong 
Lava at Taruc at ang muling pagtatatag sa Partido Ko- 
munista ng Pilipinas noong Disyembre 26, 1968. 

Nitong Setyembre 13, sa pangunguna at panga- 
ngasiwa ng Amado V. Hernandez Resource Center ay 
idinaos ang gabi ng parangal kay Ka Amado sa pama- 
magitan ng pagbabasa ng kanyang mga tula at pagta- 
tanghal ng mga makabayang awitin. 

Patuloy na inspirasyon ng mga komunistang ma- 
nunulat si Ka Amado bilang militanteng alagad ng si- 
ning at organisador ng masang anakpawis. AB] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


“Pagpupulong...” mula sa pahina 10 


Kung tatanggalin ang dambu- 
halang mga subsidyo ng mga kapi- 
talistang bansa sa kani-kanilang 
sektor sa agrikultura, kikita ng dag- 
dag na $120 bilyon ang mga mag- 
sasaka sa mga atrasadong bansa. 
Mas malaki ito nang tatlong beses 
kung ihahambing sa pampalubag- 
loob na taunang badyet na pang- 
ayuda ng mga kapitalistang bansa. 

Liberalisasyon sa Pilipinas. 
Patuloy na idinidikta ng US at EU 
ang patakarang liberalisasyon sa 
agrikultura sa kabila ng naghuhu- 
miyaw na katotohanang walang na- 
papala rito ang mga atrasadong 
bansa kundi ang pagkawasak ng 
kanilang kabuhayan at pwersa sa 
produksyon. 

Isang taon pa lamang matapos 
pumasok sa WTO ang Pilipinas, 
agad bumagsak ang kalakalan sa 
agrikultura at lumobo ang depisit 
nito tungong $5.2 bilyon mula sa 
naitalang 51.3 bilyong sarplas 
noong 1994. Sa halip na makalikha 
ng mga bagong trabaho, mahigit 
719,000 ang agad na nawala. Nag- 
tuluy-tuloy ito hanggang 2000 
kung saan umabot sa dalawang mil- 
yon ang nawalan ng trabaho sa 
kanayunan. Nitong huling dalawang 
taon lamang, dumagdag sa talaan 
ang 1.3 milyong magsasaka, mangi- 
ngisda at iba pang maralita sa ka- 
nayunan na nawalan ng trabaho du- 
lot ng liberalisasyon sa agrikultura. 

Pinapatay ng liberalisasyon ang 
lokal na produksyong agrikultural 
dulot ng walang rendang pagtatam- 
bak dito ng mga imperyalistang 
bansa ng kanilang mga sobrang 
produkto. Sa gayon, nauwi ang Pili- 
pinas sa ibayong pag-aangkat ha- 
bang patuloy pang bumabagsak ang 
eksport nito ng mga produktong 
agrikultural. Noong 1995, habang 
bumagsak ang presyo ng mais nang 
sangkatlo, lumaki ang importasyon 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


SA IBAYONG DAGAT KP 


Mga protesta laban sa adyenda 


sa Cancun, tagumpay 


NAGSAYAWAN, nagkantahan at nagdiwang ang libu-libong mga de- 
monstrador sa Cancun, Mexico nang matapos ang kumperensya roon nang 
walang naabot. Apat na araw nilang matapang na hinarap ang daan- 
daang militar at pulis na idineploy ng gubyerno ng Mexico upang tiyakin 
na hindi sila makalalapit sa lugar na pinagdausan ng kumperensya. 
Umabot sa 10,000 aktibistang kontra-globalisasyon ang nagtipon doon. 

Sa ikalawang araw ng protesta, walang awang pinagpapalo at 
tinirgas ng mga pulis na anti-riot ang ilandaang demonstrador na nag- 
pupumilit makalusot sa sampung kilometrong harang at makapal na 
pwersang panseguridad sa sentro ng pinagdadausan. Dalawa ang nasu- 
gatan sa mga nagpoprotesta. 

Naglunsad noong Setyembre 13 ng “pandaigdigang pag-aalsa” 
laban sa WTO ang International League of People's Struggle (ILPS) at 
Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)-International Chapter. Sa araw 
ding iyon, lumahok sa “Worldwide Day of Action Against Corporate 
Globalization and War” ang 31 grupo at organisasyon sa iba't-ibang 
bahagi ng mundo. 

Isang malagim namang protesta ang ginawa ni Lee Kyang Hae, 55 ta- 
ong gulang na lider ng Federation of Farmers and Fishermen ng South 
Korea nang saksakin nito ang sarili hanggang mamatay. Ang pagbuwis ng 
sariling buhay ni Lee, ayon sa isa pang lider magsasakang Korean, ay nag- 
sasalamin ng pakikipaglaban ng 3.5 milyong magsasaka sa South Korea. 8 


nito nang 520%. Bumagsak ang 
mga presyo at produksyon ng palay 
habang lumaki ang importasyon ng 
bigas nang 540%. Mula 1995-2000, 
lumaki nang 300% ang mga ina- 
angkat na gulay at iba pang pro- 
duktong agrikultural. 


TULAD ng inaasahan, isa ang Pili- 
pinas sa mahigpit na tumalima sa 
mga dikta ng amo nitong imperya- 
lismong US. Sa pangunahin, paki- 
tang-tao lamang ang asta ng rehi- 
meng Arroyo para sa “renegosa- 
syon” ng ilang probisyon sa gawa 
nang mga kasunduan. Kunwa'y nag- 
mamatigas ito laban sa pagbaba ng 
mga taripa at para sa pagpapababa 
sa ibinibigay na subsidyo ng mga 
imperyalistang bansa sa sektor ng 
agrikultura. Dala nito, nakisakay 
ang rehimeng Arroyo sa G20-- 
isang alyansa ng 20 bansang mari- 
ing tumututol sa mga dikta ng US 


at EU. Sa kabilang banda, damang- 
dama rin ng rehimen ang pagbag- 
sak ng kita nito dulot ng adelanta- 
do at dramatikong pagbagsak ng 
koleksyon ng taripa matapos ha- 
ngal na nagboluntaryong magbaba 
ng taripa nang mas maaga kaysa 
ibang bansa. Isa ito sa mga dahilan 
ng paglaki ng depisit sa pamban- 
sang badyet at pagsahol ng krisis 
sa pangungutang ng bansa. 

Sa kahuli-hulihan, mas suma- 
sandig pa rin ang rehimen sa mga 
kunsesyon at mumong maaaring 
ipagkaloob ng mga among imperya- 
lista. Patuloy ang pagpapatupad 
nito sa lahat ng dikta ng WTO sa 
kabila ng mga retorikang binitiwan 
nito sa Cancun. Pinatutunayan ito 
ng patuloy na pagtutulak sa mga 
pagbabago sa konstitusyon para la- 
long paluwagin ang pagpasok at 
dominasyon ng dayuhang monopol- 
yong kapital at kalakal sa bansa. Œ 


11 


MATATAGUMPAY 
"J" NA OPENSIBA NG BHB 


N BALITA | 


Istasyon ng pulisya 
sa Ilocos Sur, sinalakay 


HINDI bababa sa pitong M16 ang 
nasamsam ng mga Pulang mandi- 
rigma ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) nang salakayin nila ang 
himpilan ng pulisya sa Santa 
Lucia, Ilocos Sur bago maghating- 
gabi nitong Setyembre 15. 

Nakipagpalitan ng putok ang 
walong elemento ng pulis na nasa 
istasyon. Ngunit makaraan ang 
dalawampung minuto, napilitan 
silang sumuko sa BHB. Dalawa sa 
kanila ang patay, lima ang suga- 
tan at isa ang tumakbo. Pagkata- 
pos mapasok ang armori ng puli- 
sya, sinunog ng BHB ang himpi- 
lan at ang nakaparadang sasakyan 
ng pulis. 

Samantala, noong Setyembre 
6 ng gabi ay sinalakay ng BHB 
ang munisipyo ng Esperanza, 
Masbate. Isang kompyuter ang 
nakumpiska. 


Mga sundalo tinambangan 
sa Isabela 


TATLONG elemento mula sa nag- 
ooperasyong mga tropa ng Alpha 
Coy ng 45th IB ang namatay at 
marami pang iba ang nasugatan 
nang tambangan sila ng pwersa 
ng BHB-Venerando Villacillo Com- 
mand nitong Setyembre 7 sa Pala- 
cian, San Agustin, Isabela. 

Ito ang pagtutuwid ni Ka 
Delio Baladon, tagapagpahayag 
ng Benito Tesorio Front, sa kasi- 
nungalingang iniulat sa masmid- 
ya ni Gen. Samuel Bagasin, ku- 
mander ng 5th ID, na walang 
pinsalang natamo ang AFP at 
hindi raw ambus ang naganap 
kundi engkwentro. Ani Baladon, 
nakita mismo ng mga sibilyan sa 
lugar na binubuhat ng mga sun- 
dalo ang tatlong patay at mara- 
ming sugatang sundalo. 


12 


Huwad na pagpapasurender sa Negros, kinundena 


PINABULAANAN ng Roger Mahinay Front (RMF, larangang gerilya sa 
timog-kanlurang Negros) ang balita na 11 mandirigma ng BHB mula sa 
kanilang larangan ang sumurender sa kaaway nitong Setyembre 12. Sa 
isang pahayag nitong Setyembre 14, sinabi ni Nilo Magtanggol, taga- 
pagsalita ng RMF, na mga ordinaryong magsasaka lamang ang mga ipin- 
resentang surenderi nina Col. Jeffrey Sodusta ng 303rd Bde at ni Gob. 
Joseph Marafion ng Negros Occidental sa kapitolyo ng prubinsya sa 
Bacolod City. 

Hindi ito ang unang pagkakataon na binaluktot ng kaaway ang mga 
tunay na pangyayari, ani Magtanggol. Ibinunyag niya na dalawang 
elemento ng composite team ng Scout Rangers, Philippine Army at RPA- 
ABB ang namatay at dalawa ang sugatan nang maka-engkwentro nila 
ang mga Pulang mandirigma noong Agosto 17 sa Sityo Mambut-oy, 
Barangay Locotan, Kabankalan City. Walang pinsala ang BHB. Kabaligta- 
ran ito ng ibinalita ng kaaway na maraming nalagas sa hanay ng BHB at 
walang natamong kaswalti ang mga tropang militar. 

Bago ito, iniulat din ng militar bilang engkwentro ang istraping na 
ginawa ng mga sundalo laban sa mga sibilyan sa Sityo Buyog, Barangay 
Nabulao, Sipalay City noong Hunyo 22. 


Martir pinarangalan sa Cagayan Valley 
PINARANGALAN ng mga rebolusyonaryong pwersa at masa sa Cagayan 
Valley si Valeriano “Nonoy” Susa, isang kadre ng Partido Komunista sa 
rehiyon na namatay sa sakit na lukemya nitong Agosto 30. 

Si Susa, na nakilala bilang Ka Gani, Ka Diego at Ka Dasig, ay 
kagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Hilagang Silangang Luzon 
at namumunong kadre ng Venerando Villacillo Command at Benito 
Tesorio Front ng BHB bago siya namatay. 

Dinakip si Susa ng mga elemento ng 5th ID at PNP noong Hulyo 
habang nagpapagamot sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao 
City. Maghapon at magdamag siyang ininteroga, pinanatiling nakaupo, 
di pinayagagang matulog at di pinainom ng gamot kahit alam ng 
kaaway na terminal na ang kanyang karamdaman. 

Sa kabila nito ay nagpakita ng katatagan si Susa. Nakatakas siya 
pagkatapos ng ilang araw at muling nakaugnay sa mga kasama. Inilipat 
siya sa isang pagamutan sa Metro Manila kung saan niya nakapiling ang 
kanyang mga kasama at kamag-anak sa kanyang mga huling sandali. 


NDFP nagpugay kay Bishop La Verne Mercado 
NAGPUGAY ang negotiating panel ng National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) sa alaala ni Bishop La Verne Mercado, Pangkalaha- 
tang Kalihim ng National Council of Churches of the Philippines (NCCP). 
Namatay si Bishop Mercado noong Hulyo. 

Sa isang pahayag noong Hulyo 24, pinarangalan ng NDFP si Bishop 
Mercado dahil sa kanyang matapang na paglaban sa diktadurang Marcos 
at mainit na pagsuporta sa mga bilanggong pulitikal at iba pang biktima 
ng paglabag sa karapatang-tao. 

Anang NDFP, ipinakita ni Bishop Mercado na ang mga taong simba- 
han ay dapat manindigan para sa mga inaapi at pinagsasamantalahan at 
makiisa sa kanilang pakikibaka laban sa inhustisya. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2003 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXIV Blg. 16 
Setyembre 21, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Palakasin ang kilusang protesta laban 
sa korapsyon at rehimeng US-Arroyo 


Komiteng Tagapagpaganap-Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


inakulo ng isyung Jose Pidal ang usapin sa ko- 
Preso: ng Unang Pamilya sa kalagayang saklot 


ang buong papet na estado at bansa ng isyu sa 
pandarambong at talamak na korapsyon sa gubyerno 
at AFP. Pwede pang magsanga ang isyung ito at du- 
mugtong sa kaso ng suhulan sa IMPSA, Macapagal 


Err 


MEA AE maf 


Ang mga haharapin 
ni Arroyo bago ang 
PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


2004 


Ka Amado V. 
Hernandez 


Blvd., Piatco at iba pa, at sumambulat nang mas ma- 
laki pa, sukdulang maghiwalay sa naghaharing reak- 
syunaryong pangkatin at magpatumba sa kanila sa 
isang pag-aalsang tipong-Edsa. Mangangailangan ng 
kilusang protestang mas malawak pa at ebidensyang 
mas malakas kaysa nailahad na para maramihang tu- 
malikod o dumistansya sa Malakanyang ang mga taga- 
suporta nito sa kongreso, AFP-PNP, simbahan at mas- 
midya. Pero ngayon pa lamang, lalo nitong pinatindi 
ang mga bulnerabilidad ng naghaharing paksyong 
nagkukumahog na suhayan ang kanilang hawak sa 
kapangyarihan. Lalo nitong niligalig ang malawak na 
masa ng sambayanan na labis nang nababalisa sa 
walang patumanggang kabulukan at korapsyon, pasis- 
tang terorismo ng estado, interbensyong US at mas 
mabilis pang pagsahol ng pamumuhay sa ilalim ng 
reaksyunaryo at papet na rehimeng US-Arroyo. 

Tungkulin nating pamunuan ang mamamayan sa 
pagpapalawak at pagpapalakas ng kilusang protesta 
laban sa korapsyon at naghaharing reakysunaryo at 
papet na pangkatin. Pinakaimportante ang elemento 
ng malawak na kilusang masa para tunay na maging 
makapangyarihan ang pakikibaka laban sa korapsyon. 
Mananatiling makitid ang isyung Jose Pidal at mala- 
mang na mauwi lamang ito sa isa pang batuhan ng 
putik para sa susunod na eleksyon kung mananatili sa 
loob lamang ng Senado at nakasalalay sa mga ibinu- 
buga ni Lacson at reaksyunaryong oposisyon. Mali 
ring mag-antabay na mas umabante pa ang kaso, ha- 
yaang lumampas ang init ng masa, at mabalaho ang 
isyu at laban sa mga ligal na teknikalidad at manio- 
brahan sa kongreso. 


Pulong ng WTO 
sa Cancun, bagsak 


PAHINA 9 PAHINA 10 


